(11૯ ઈબ૦ધાનાડાં 0? 3॥1ધલાંકબોમાાણા” જાઈઇ]ુલ્લક (કેજે : 25-9-2600-5) 


૧01પા0૫૯-17. 1૩3૩010€-1. 10110€-2026 


મહેસાણા જિલ્લાના પ્રવાસન સ્થળો 
ડૉ. કુમારપાળ પરમાર નિમિષાબેન પટેલ 
અસોસિએટ પ્રોફેસર, ઈતિહાસ વિભાગ, સુરેન્દ્રનગર રિસર્ચ સ્કોલર, ઈતિહાસ વિભાગ, સુરેન્દ્રનગર 
યુનિવર્સિટી, વઢવાણ યુનિવર્સિટી, વઢવાણ 


નનન 


જ 
૫૪0₹3૪.£૯૩૦૩૦૯13#પઃપ.:૯૬ 


2222 

૪૦૪૮#/ એ ગુજર/#ત રજન? અઝ /જેલ૬? છે જે રજ્યન ર૦%/ન? ૩/૧/7%ર%7 6/ 67 દ્ર છે ૪૪ ન 
૪૦૪૮#6/ /કે૯૬/ન/ જુખ્જ ૪54*/ક? ૨૦ છે ૬૦૪/%/ /૯૬/%/ જ %/67 ૪૮/અ? ₹૪/જરકત ૪૪/૪૪ ૬૦ 
છો ૪૦૪/હ/ /ઝે૯૬/ન/ સ્ક/૪ન/ ૨/૪૭/ ૪૪ ૬૦૧/ર/ /૧ક% ૪૧૮ 77/77 */ 4ર૧/%/ અ/ ૯૮ જ/દ*/ ૩/%૪5૬/2 
/902*/ ૬૯૦૪/6/ને €*નું જુ” ૪ કક જન/જું ૪૦૪/0/-7 સ્ક/૪ન/ /960 ૪ સ્૪૪૪ /જેલ્૬/ «ર8 કરજ/*/ 
અ/૧? ૯૪ (72545 7957. /-7). ૪૯૦૪/૯/ /૯૬? ઝુજર/# ર/જ%*/૮ 5૨/૪7 અને ૧/5૭ #€એ અગત્રનું 
સ્*/ન જર/જે છે ડે ડે અઈ //*? ₹૪£/%/ ર૧૭ ર/જ૧૨/?ન/ ₹/૪ન દર/જે૪/ન ૪૨૪૫૪ ૩૬/ત્%ઝ જદેરે અજ 
એ/#ેલઇ//સક સ્%/ર% /૪/0 ઝર૧/%/૮ અ/%%/ તે ર5 //%4 અ“૪/ત%ન? ૪/ક-૪/કે અદ્ભૂત સ્ક/%ત્જ ડ૯/ન/ 
કચ/સ%૪#ર ૬/2 જૂજ જ ઉત્સુક ૯૪૮ 25? જે અ/ કેઝનઈ ૨/૪રટટ સ્૪/ર%ન ઢેર %%/%૪ે છે અ/% ૨૦૪/૯# 
/જે૯૬/%/ ટર૨/૬/૧૭ અને સ્ક”? છો જેન/ (જે %૩૪૮#/ 20૧૧/ કસન ₹?૪૪ઝ €*/ર કર૨/*/ અ/જું છે 


૨/૧૧ ₹ દહે ૪૦૪/0૮ ૧/૪ સ્%%0 જ?૨/૬/%5 સકળ જદેરદે અ/ેઈ//સક સ્%/ર% 


4). તેમાં ઉદ્યોગો, લઘુ ઉદ્યોગો મળીને 
કુલ ૨૧૬૯ લઘુ ઉદ્યોગ અને ૪૦ 
જેટલા મોટા ઉદ્યોગો તથા ૧૩ જેટલી 
સહકારી મંડળીઓ આવેલી છે 
(ર180 1975: 1-54). તેમા 


1 પ્રસ્‍તાવના 

મહેસાણા જિલ્લો એ 
ગુજરાતમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. 
મહેસાણા તેની કાર્ય પદ્ધતિ, શિક્ષણ 
તથા આર્થિક વિકાસના આધારે રાજ્ય 
અને દેશમાં મહત્ત્વનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું પોલિટેક્નીક કોલેજ, આઇ.ટી.આઇ., 
છે. મહેસાણામાં ઓ.એન.જી.સી.., રેલ્વે, પી.ટી.સી. કોલેજો, પ્રાથમિક શાળાઓ, 
મહેસાણા દુધસાગર ડેરી, શૈક્ષણિક માધ્યમિક શાળાઓ તથા ૬ 
સંસ્થાઓ તથા અન્ય એવી વિકાસશીલ તાલુકાઓમાં આખો જિલ્લો વહેંચાયેલો 
સંસ્થાઓનાં આવેલી છે અને છે. મહેસાણામાં એશિયાની સૌથી મોટી 
આજુબાજુનાં નગરો અને તાલુકાઓ દૂધસાગર ડેરી અમુલ ડેરીની પ્રોડક્ટ 
જેવા કે કલોલ, કડી, વિસનગર, વિજાપુર આપતી એવી અનેક મંડળીઓ ધરાવતી 
વગેરે હાલનાં આધુનિક મહેસાણાનો ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની સૌથી મોટી સંસ્થા છે. 
અનેરો વિકાસ દર્શાવે છે. અહીં શૈક્ષણિક અહીં વોટર પાર્ક આવેલો છે. આ 


સંકુલો, ઉદ્યોગો તથા અન્ય વિકાસશીલ 
પ્રવૃત્તિઓ પણ સતત વિકસીત રહી છે. 
મહેસાણાની કુલ વસ્તી 
૩,૬૧,૪૪૦ છે. તેનું ભૌગોલિક સ્થાન 
૨૩.૩૬ અક્ષાંશથી ૭૨.ર૩ રેખાંશ 
વચ્ચે આવેલું છે. તેમા રાજકીય 
ધોરીમાર્ગ નીકળે છે (૬111 2014: 2- 


ઉપરાંત એપોલોનું વિશાળકાય મોટું 
કારખાનું આવેલું છે અનેક દેવાલયો 
વિકાસ પામ્યા છે. નર્મદાની મુખ્ય 
કેનાલની સાથે સાથે અહીં જંગલ 
વિસ્તાર પણ એટલો જ મોટો છે. જેથી 
પ્રસ્‍તુત સંશોધન અભ્યાસનો હેતુ 
ગુજરાતની લોકસંસ્કૃતિ તેના પ્રવાસન 


2૮૪૦ | 32 


રિ૦ડ૦૮/7/ ૦ઇ/#/: 0/0///7€ 7૦0//7007 ૦7 1/ઇ/£/7/5૮//0///770/1/ 5//8/2€૮#ડ (7૦૦૮/' ર૦1//૦11/27/ 


ર૯૦ડ૯તા'વ ઉપ।'૫: પ૦ાંઘા1૧૯-17, 15ડ૫૦-1, 1૫1€-2023 (155[૫:2349-266)() 


સ્થળો દ્વારા ઉજાગર રાખતા મહેસાણા 
જિલ્લાના પ્રવાસન સ્થળો વિષે 
જાગૃતતા લાવવાના સંદર્ભમાં કરવાનો 


ન્ડ 


છ. 


મહેસાણામાં જોવાલાયક સ્થળો 
રાજપૂત, જેન અને 
હિન્દુઓના ખૂબ જ પ્રભાવશાળી 
પ્રમાણ મહેસાણામાં પ્રવાસીઓ માટે 
આકર્ષણ કેન્દ્ર રહ્યું છે. જો તમે 
મહેસાણાની યાત્રા કરવાની યોજના 
બનાવી રહ્યા છો, તો નીચેના 
જોવાલાયક સ્થળોની મુલાકાત જરૂરથી 
લેવી જોઈએ. 
બહુચર માતા મંદિર, બેચરાજી: 
મહેસાણા રેલ્વે સ્ટેશનથી લગભગ એક 
કલાક દૂર આવેલ બહુચર માતા મંદિર 
મહેસાણાના બેચરાજી તાલુકામાં આવેલું 
છે અને તે હિજડા સમુદાય માટે 
પ્રાથમિક કેન્દ્ર ગણવામાં આવે છે. 
સ્થાનિક લોકો આ નામનો ઉચ્ચારણ 
બહુચરાજી તરીકે કરે છે. આ મંદિર 
બાલા દેવીની ભક્તિ તરીકે ગણાય છે, 
જેને બેચરા માતાના નામથી પણ 
ઓળખવામાં આવે છે. ક્િંવદંતી 
અનુસાર બેચરા માતાની વાર્તા છે કે 
દંડાસૂર નામનો અસુર દંડસુર તેના 
પુરોગામીના મૃત્યુનો બદલો લેવા માટે 
રોસે ભરાયો હતો (કનૈયાલાલ, 1957: 
81-82). ખરેખર તે ભગવાન શિવ 
પાસેથી વરદાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી, એક 
ખતરો બની ગયો હતો અને દેવી 
પરમ્બાને એક યુવાન છોકરીના રૂપમાં 
દંડાસૂરની દુષ્ટતાને દૂર કરવા માટે પૃથ્વી 
પર આવવું પડ્યું હતું. 

આ મંદિર ઘણું જ પ્રાચીન છે, 
જેનો પ્રથમ સંદર્ભ 1100 ના દાયકામાં 
મળી આવે છે. બહુચરાજી મંદિર 
સંકુલમાં ત્રણ મંદિરો અને સુંદર સ્થાપત્ય 


છે. કેટલાક ભાગો 18મી સદીના જોવા 
મળે હતા. 
ધરોઈ ડેમ, મહેસાણા: મહેસાણા રેલ્વે 
સ્ટેશનથી ધરોઈ ડેમ લગભગ એક-બે 
કલાકના અંતરે આવેલ ધરોઈ બંધ એ 
ગુરુત્વાકર્ષણ આધારિત બંધ છે જે 
સાબરમતી નદી ઉપર બાંધવામાં આવેલ 
છે. તે મહેસાણા જિલ્લાના ધરોઈ ગામ 
નજીક આવેલ છે. ૧૯૭૮માં પૂર્ણ થયેલ 
આ બંધનો હેતુ સિંચાઈ, વિદ્યુત 
ઉત્પાદન અને પૂરનિયંત્રણ છે 
(911118, 2011: 9). 

ધરોઈ ડેમ મહેસાણા 
વિસ્તારમાં પ્રવાસીઓના આકર્ષણનું 
સ્થળ છે. તે પરિવારો અને યુગલો માટે 
એક દિવસની પિકનિક માટે એક આદર્શ 
સ્થળ છે. તે એક સુંદર, શાંત સ્થળ છે 
અને જેમ જેમ દિવસો પસાર થાય છે 
તેમ તેમ તેની સુંદરતામાં વધારો થાય છે. 
અહીં આજુબાજુમાં વધુ વ્યાપારી 
પ્રવૃત્તિ નથી, તેથી જે પણ વપરાશ 
કરવાની સામગ્રી હોય તે પ્રવાસીઓએ 
સાથે રાખવાની જરૂર પડશે. 
થોળ પક્ષી અભયારણ્ય: થોળ એ 
મહેસાણા જૅકશનથી લગભગ એક 
કલાકના અંતરે કડી તાલુકાનું આવેલું 
એક ગામ છે. જેના પાસે આવેલા 
તળાવ અને તેના કાંઠાના વિસ્તારોને 
થોળ પક્ષી અભયારણ્ય જાહેર કરવામાં 
આવેલ છે. અહીં શિયાળાની ત્રછતુ 
દરમ્યાન દેશ હિમાલય અને ઈશાન 
રાજ્યોના ઠંડા વિસ્તારોમાંથી અને 
વિદેશનાં અનેક પક્ષીઓ આવે છે જેમાં 
જળચર પક્ષીઓ મુખ્ય છે (વસાવડા, 
2017: 1-2). 

થોળ પક્ષી અભયારણ્યમાં 
આવેલ થોલ તળાવ એક મનોહર સ્થળ 
છે અને તે યુગલોમાં એક દિવસીય 
પિકનિક વિસ્તાર તરીકે ખુબ જ 


2૪૯ | 33 


રિ૦ડ૦૮/7૮/ ૦ઇ//: 0/0///7€ /7૦0ઇ//7007 ૦7 1/ઇ/£/7/5૮//0///770/1/ 5//8/2€૮#ડ (/7૦૦૮/' ર૦1//૦11/27/ 


ર૯૦ડ૯તા' ઉપ।'૫: પબ૦ાંપા1૧૯-17, 15ડ૫૦-1, 1૫1€-2023 (155[૫:2349-266)() 


ન્ડ 


લોકપ્રિય છે. પક્ષીઓ અને કુદરતી 
સૌંદર્યને લીધે થોલ તળાવ ફોટોગ્રાફીના 
શોખીનો માટે એક આદર્શ સ્થળ બની 
ગયું છે. 
સીમંઘરસ્વામિ તીર્થ, મહેસાણાઃ 
સીમંદર સ્વામી જેન મંદિર મહેસાણામાં 
આવેલું છે અને પ્રવાસીઓ અને ધાર્મિક 
રસ ધરાવતા લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર 
છે. આ મંદિર પ્રાચીન સ્થાપત્ય અને 
શિલ્પ સૌંદર્યના અસંખ્ય ઉદાહરણોમાંનું 
એક છે. તેમના શિલ્પોમાં એક સ્તંભની 
અંદર વ્યક્તિગત દેવતાઓ, તે પ્રાચીન 
કારીગરોની કાર્ય કુશળતાની 
આશ્ચર્યજનક સાક્ષી પૂરે છે. મંદિર ટ્રસ્ટ 
દ્વારા મંદિરની સારી રીતે જાળવણી 
કરવામાં આવે છે અને અહીં લગભગ 
એક કલાક વિતાવી આરામથી વિતાવી 
શકાય છે. 

મંદિરમાં ગર્ભગૃહમાં સીમંદર 
સ્વામીની વિશાળ મૂર્તિ છે. જ્યારે અહીં 
પજ્માવતી માતાજી, મણિભદ્રવીર તેમજ 
ઘંટાકણ મહાવીર બિરાજમાન પણ છે 
અને કલ્પવૃક્ષ નીચે ચૌમુખજી 
સીમંઘરસ્વામીજી બિરાજમાન છે 
(મંચુરિયાથી, 2002). 
મોઢેરા સૂર્ય મંદિર: મહેસાણા જિલ્લાના 
મોઢેરા તાલુકામાં પુષ્પાવતી નદીના 
કિનારે આવેલું સૂર્ય મંદિર મહેસાણાનું 
પ્રખ્યાત આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. આ મંદિર 
સમગ્ર ગુજરાત રાજ્ય જ નહીં બલ્કી 
વિશ્વ વિખ્યાત છે. મોઢેરા સૂર્ય મંદિર 
મંદિર યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટમાં 
પણ સામેલ છે. આ મંદિર સંભવતઃ 
સોલંકી વંશના રાજા ભીમદેવ સોલંકીએ 
ઇસ ૧૦૨૬-૧૦૨૭માં (વિક્રમ સંવત 
૧૦૮૩) કર્યું (પોંડદ્વા, 2009: 34-39) 

સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ મોઢેરાનું 
સૂર્ય મંદિર ગુજરાતના સોલંકી શૈલીના 
મંદિરોમાનું સૌથી ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે. 


આ મંદિર ખૂબ જ સુંદર છે અને આખું 
મંદિર રેતડીયા પથ્થર ઉ(ડદ્યાતં 
5101૯)થી નિર્માણ કરવામાં આવેલું 
જોવા મળે છે અને મંદિરની દિવાલોમાં 
ખૂબ જ સુંદર કોતરણી જોવા મળે છે. 
મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર ઊંચા પ્લેટફોર્મ પર 
બનેલું છે અને મંદિરની દિવાલોમાં 
દિગ્પાલલ દેવી-દેવતાઓ અને 
અપ્સરાઓની મૂર્તિઓ બનાવવામાં 
આવી છે. સાંજે અહીં લાઇટો 
પ્રગટાવવામાં આવે છે, જેનાથી મંદિર 
વધુ સુંદર દેખાય છે. મંદિર પરિસરમાં 
એક મ્યુઝિયમ પણ છે, જ્યાં ઘણી 
પ્રાચીન વસ્તુઓ એકત્ર કરવામાં આવી 
છે. આ મંદિરમાં પ્રવેશવા માટે પ્રવેશ ફી 
લેવામાં આવે છે. અહીં ભારતીય વ્યક્તિ 
પાસેથી 25 રૂપિયા લેવામાં આવે છે. 
મહેસાણામાં ફરવા માટેનું આ એક મુખ્ય 
સ્થળ છે (વ્વ, 2002). 

મંદિરમાં ત્રણ ભાગો જોવા 
મળે છે - પ્રદક્ષિણા પથ સાથેનો 
ગર્ભગૃહ, મંડપ અને એક અલગ સભા 
મંડપ. સભા મંડપમાં અલંકૃત તોરણનો 
દરવાજો પણ જોવા મળે છો, જે ખૂબ 
જ સુંદર છે. સૂર્ય મંદિરની સામે એક 
સુંદર કુંડ જોવા મળે છે. આ કુંડને સૂર્ય 
કુંડ કહેવામાં આવે છે અને સ્થાનિક 
લોકો તેને રામ કુંડ થી ઓળખાવે છે. 
લંબચોરસ આકારનો આ કુંડ ખૂબ સુંદર 
છે. કુંડના જળસ્તર સુધી પહોંચવા માટે 
મંદિરની ચારે બાજુ સીડીઓ 
બનાવવામાં આવી છે. કુંડની અંદર 
નાના-મોટા અનેક મંદિરો બનાવવામાં 
આવ્યા છે, જે શીતલા માતા, ગણેશ, 
શિવ, ભગવાન વિષ્ણુને સમર્પિત છે. 
સૂર્ય કુડ જોવામાં ખૂબ જ અદ્ભુત છે. 
હવા મહેલ, મોઢેરા: હવા મહેલ મંડપ 
સૂર્ય મંદિર મોઢેરા પાસે આવેલો છે જે 
મહેસાણાનું એતિહાસિક અને પ્રાચીન 


20૪૯ | 34 


રિ૦ડ૦૮/7૮/ ૦૪/#/: 0/0///7€ 7૦0//7007 ૦7 1/ઇ/£/7/5૮//0///770/1/ 5//8/2€૮#ડ (/7૦૮/' /ર૦1//૦11/27/ 


ર૯૦ડ૯તા' ઉપ।'ઘ: પબ૦ાંપા1૧૯-17, 15ડ૫૦-1, 111€-2023 (155[૫:2349-266)() 


સ્થળ છે. અહીં ખૂબ જ સુંદર મંડપ 
જોવા મળે છે, જેના થાંભલા પર ઉભો 
અને મંડપનો ઉપરનો છેડો સપાટ છે. 
અહીં એક વાવ પણ જોવા મળે છે. જે 
મોઢેરાની વાવ તરીકે ઓળખાય છે. આ 
વાવ ત્રણ માળની 11મી સદીમાં 
બાંધવામાં આવી હોય તેમ જણાય છે. 
આ વાવમાં નીચે જવા માટે 
પગથીયાઓ છે. 
તારંગા હિલ, સતલાસણાઃ અમદાવાદ 
શહેરથી ૧૪૦ કિમી દૂર સ્થિત તારંગા 
જેન મંદિરો માટે જાણીતું તીર્થસ્થળ છે. 
તારંગા તીર્થ કે તારંગા, ભૌગોલિક રીતે 
અરવલ્લી પર્વતમાળાનો ભાગ છે જ્યારે 
રાજકીય રીતે મહેસાણા જિલ્લાના 
સતલાસણા તાલુકામાં આવેલી છે. 
બારમી સદીમાં અહીં શ્વેતાંબર સોલંકી 
રાજા કુમારપાળે ભગવાન અજિતનાથમનું 
એક ખૂબ સુંદર મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું 
હતું. આ પહાડી વિસ્તારને જૈન સિદ્ધ 
ક્ષેત્ર પણ કહેવાય છે. પહાડી ઉપર ચૌદ 
દિગંબર અને પાંચ શ્વેતાંબર મંદિર 
બનાવવામાં આવેલાં છે. એમ માનવામાં 
આવે છે કે આ પહાડીઓના શિખર પર 
અનેક સંતોએ મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો હતો 
(3110૫દ્વાટ્ઠાં, 2021: 22-28). 

અહીં એક બોટનિકલ ગાર્ડન 
છે, જ્યાં વિવિધ પ્રકારના વૃક્ષો અને 
કડ વાવવામાં આવ્યા છે. આ 
બોટનિકલ ગાડન તીર્થ કાર વન તરીકે 
પણ ઓળખાય છે. અહીં નક્ષત્ર વન, 
નવગ્રહ વન જોઈ શકાય છે, જેમાં ગ્રહો 
પ્રમાણે છોડ વાવવામાં આવે છે. અહીં 
એક નાની વાવ પણ બાંધવામાં આવેલી 
જોવા મળે છે. આ સિવાય તમને તારંગા 
હિલમાં જોવાલાયક અન્ય જગ્યાઓમાં 
સિદ્ધ શિલા, કોટી શિલા, મોક્ષ બારી, 
ભૈરવ ટેકરી, તારંગા તળાવ છે. 


મહેસાણામાં ફરવા માટેનું આ સ્થળ પર 
ટ્રેકિંગની પણ મજા માણી શકાય છે. 
વલ્લભ ભટ્ટ ની વાવ, બહુચરાજી: 
વલ્લભ ભટ્ટની એતિહાસિક વાવ 
બહુચરાજીમાં આવેલી જે વલ્લભ 
ભટ્ટજીને સમર્પિત છે. બહુચરા 
માતાજીના પરમ ભક્ત વલ્લભ ભટ્ટજી 
કવિ હતા. અહીંનું વાતાવરણ કુદરતી છે 
અને અહીં ફરવું ગમે તેમ છે. આ સ્થળ 
મહેસાણાના બેચરાજી તાલુકાથી થોડે 
દૂર આવેલું છે. 

હાટકેશ્વર મંદિર, વડનગરઃ કહેવાય છે 
કે, વર્ષો પહેલાં ચિત્રગુપ્ત નામના એક 
નાગર બ્રાહ્મણે ભગવાન શિવને 
વડનગરમાં બીરાજમાન થવાને પ્રસન્‍ન 
કરવા ઘોર તપસ્યા કરીદાદા શંકરે 
પ્રસન્ન થઇને કહ્યું કે,વડનગર મંદિર 
બનાવી તેમાં સૌનાના લીંગની સ્થાપના 
કર તેમાં હું પ્રગટ થઈશ અને 
ચિત્રગુપ્તની આગેવાનીમાં ઉદ્યમી અને 
ખંતિલા નાગરો મંડી પડ્યા. અનુપમ 
કલાકૃતિઓ સહિત મંદિર તૈયાર કર્યું અને 
એમાં સોનાના લીંગની સ્થાપના કરી . 
કહલેવાય છે કે, ભગવાન શિવ સ્વયં એ 
લીંગમાંથી પ્રગટ થયા !અહી ચૈત્ર સુદ 
ચૌદશ અને ત્યાર પછીના દિવસને 
“હાટકેશ્વર જયંતિ” તરીકે ઉજવાય છે. 
આશરે સાડા ચારસો વર્ષ પુરાણ આ 
મંદિરની બહાર બાજુ પણ કલાત્મક 
કોતરણીઓ છે. મંદિરના ગર્ભગૃહ 
સહિતના દરવાજામાં પણ કલામયી 
લાવણ્યનો સમન્વય જોવા મળે છે. 
વિષ્ણુ ભગવાનના દશાવતારના શિલ્પો 
અને દિવાલોમાં અપ્સરાઓની મૂર્તિઓ, 
સંગીતનાં સાધનો સાથે વગાડનાર, 
વિવિધ દેવીઓ, રામાયણ અને 
મહાભારતનાં દ્રશ્યો, નવગ્રહ વગેરેના 
શિલ્પો નોધપાત્ર છે, ઉપરાંત મંદિર 
સંકુલમાં તમે કાશી વિશ્વેશ્વર શિવ 


ષ્ગ 


20૪૯૦ | 35 


રિ૦ડ૦૮/7૮/ ૦૪//: 0/0///7€ 7૦077007 ૦7 1/ઇ/£/7/5૮//0///70/1/ 5//8/2€૮#ડ (7૦૦૮/' /ર૦1//૦11/27/ 


ર૯૦ડ૯તા' ઉપ।'ઘ: પબ૦ાંઘા1૧૯-17, 15ડ૫૦-1, 111€-2023 (155[૫:2349-266)() 


મંદિર, સ્વામિનારાયણ મંદિર અને જેન 
મંદિર જોવાલાયક છે. 
શર્મિષ્ઠા તળાવ, વડનગરઃ આ તળાવ 
સોલંકી સમયગાળાના પાણીની 
જાળવણી પદ્ધતિઓનું એક રસપ્રદ 
ઉદાહરણ છે, કારણ કે તે હજી 
ઉપયોગમાં છે. તે અરાવલિની 
ટેકરીઓમાંથી વહેતા કપિલા નદીના 
પાણી દૂવારા બનાવવામાં આવેલું એક 
પ્રાચીન તળાવ છે. 4500 વર્ષ પહેલાં 
પ્રારંભિક વસાહતો તેના ઉત્તરપૂર્વીય 
કિનારે હતા. બાદમાં જળને જાળવી 
રાખવા માટે આજુબાજુ એક વાવ 
બંધાવેલી હતી. તળાવની ફરતે બાઉન્ડ્રી 
વોલ છે અને બેસવા માટેની જગ્યાઓ 
પણ છે. તળાવની મધ્યમાં એક ટાપુ છે, 
જ્યાં ફરવા જઈ શકાય તેમ છે. 
તળાવની નજીક એક બગીચો 
છે અને શ્રી ગોસાઈજીના બેસણાના 
દર્શન થાય છે. અહીં સરુદ્દીન અને 
ઝેનુદ્દીન રહેમતુલ્લાની દરગાહ પણ 
જોવા મળે છે . આ દરગાહ ખૂબ જ 
સુંદર છે અને અહીં એક વિશાળ ઘુમ્મટ 
બનાવવામાં આવ્યો છે. 
કીર્તિ તોરણ, વડનગરઃ 12 મી સદીની 
કમાન છે, જે કમાનને ટેકો આપે છે, 
લગભગ 40 ફૂટ જેટલો ઊંચાઈ ધરાવતું 
આ તોરણ લાલ અને પીળા રેતડીયા 
પથ્થરોથી બાંધવામાં આવેલ છેતેઓ . 
અજુન બારીમાંથી નીચે જતાં શર્મિષ્ઠા 
તળાવ કાંઠે ભવ્ય રીતેઉભું છેસોલંકો . 
સમયગાળા દરમિયાન ગુજરાતના 
સ્થાપત્યની આગવી ઓળખ તે આ 
પ્રવેશ દ્વાર સમાન કોર્તિ તોરણ છે, 
જેની કોતરણી શૈલીમાં દેવી-દેવતાઓની 
મૂર્તિઓ સિધ્ધપુરમાં રુદ્ર મહાલય જેવી 
છે 
તાના રીરી સ્મારકો, વડનગર: તાના 
અને રીરી એ આશરે ઈ.સ.૧૫૬૪ ની 


પ 


આસપાસ જન્મેલી બે છોકરીઓ 
વિશેની એક ભારતીય વાતા છે, જેમને 
અકબરના દરબારમાં ગાવાનું કહેવામાં 
આવ્યું હતું. આ વાર્તા ગુજરાતી લોક 
સંસ્કૃતિનો ભાગ બની ગઈ છે. તાના 
અને રીરી એ જોડિયા બહેનો હતી અને 
તેઓ ઉત્તરી ગુજરાત રાજ્યના 
વિસનગર નજીક વડનગરના વતની 
હતા. આ બંને છોકરીઓ નરસિંહ 
મહેતા સાથે નજીકની સંબંધી હતી. 
નરસિંહ મહેતાની પૌત્રી શમિષ્ઠા, તાના 
અને રીરીની માતા હતી. આ તાના અને 
રીરી ખરેખર આ બે બહેનોની સમાધિ 
છે. 

તાના અને રીરીના મંદિરોને 
સાથે-સાથે સરસ્વતી માતાજીની વિશાળ 
પ્રતિમા અહી જોવા મળે છે. અહીં એક 
વિશાળ થિયેટર છે, જ્યાં દર વર્ષે તાના 
રીરી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં 
આવે છે, જેમાં દેશ-વિદેશમાંથી 
કલાકારો આવે છે અને ભાગ લે છે. 
અહીં એક સુંદર બગીચો અને તળાવ છે, 
જે ફરવા માટેનું આ એક શ્રેષ્ઠ સ્થળ છે. 
શ્રી ઉમિયા માતા મંદિર ઊંઝાઃ 
ઉમિયાનું આ મંદિર પ્રથમ કોણે બનાવ્યું 
તેની કોઇ આધારભૂત માહિતી નથી. 
વહીવંચા બારોટોના ચોપડાના આધારે 
ભગવાન શંકરે મા ઉમિયાની ઊંઝા ખાતે 
સ્થાપના કરી. તે બાદ રાજા 
વ્રજપાલસિંહજીએ મંદિર બનાવ્યું અને 
મોટો યજ્ઞ કર્યો. તે બાદ રાજા અવનીપતે 
મા ઉમિયાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી હતી 
અને સવા લાખ શ્રીફળ હોમ્યા અને 
ઘીના કુવા ભરી હોમ કર્યો હતો. 

આ મંદિર કડવા પાટીદાર લોકો 
માટે ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે 
છે કેમ કે ઉમિયા માતા કડવા પાટીદાર 
લોકોની કુળદેવી છે. મંદિરની દિવાલોમાં 
પથ્થર અને ચાંદી પર કોતરણી જોવા 


22૪૯ | 36 


રિ૦ડ૦૮/7૮/ ૦ઇ/#/: 0/0///7€ 70/7/7007 ૦7 1/ઇ/£/7/5૮//0///770/1/ 5૪/8/2૮ (7૦૦/' રર૦1//૦11/27/ 


ર૯૦ડ૯તા' ઉપ।'૫: પબાંઘા1૧૯-17, 15ડ૫૦-1, 1૫1€-2023 (155[૫:2349-266)() 


છે અને તેનું શિખર તો ખૂબ જ 
સુંદર છે. મંદિર નજીક એક ફૂવારો જોવા 
છે 


ન્ડ 


જેના પર નવગ્રહ દેવતાની 
મૂર્તિઓ, ગણેશજી વગેરે જોવા મળે છે. 
અહીં ઉમા ભવન જોવા મળે છે, જ્યાં 
રહેવા અને ખાવાની સુવિધા મળે છે. 
જો પ્રવાસીઓ દૂર દૂરથી આવ્યા હોય 
તો અહીં રાતવાસો પણ કરી શકે છો. 
શંકુસ વોટર પાર્ક, મહેસાણા: ઉનાળામાં, 
ગરમીને હરાવવા માટે વોટર પાર્ક શ્રેષ્ઠ 
સ્થળ છે અને મહેસાણાને ભારતના શ્રેષ્ઠ 
મનોરંજન ઉદ્યાનોમાંનું એક ગણવામાં 
આવે છે. સંકુસ વોટર પાર્ક મનોરંજન, 
સવારી, મનોરંજનની અન્ય 
સુવિધાઓથી ભરેલો છે, જે 
પ્રવાસીઓને વારંવાર મુલાકાત લેવા 
આકર્ષે છે. મહેસાણાના આ વોટર 
પાર્કમાં ખાસ કરીને સપ્તાહના અંતે 
ઉત્સાહીઓ અને બાળકો વારંવાર આવે 
છે. પ્રવાસન માટે શહેરની મુલાકાત 
લેતા પ્રવાસીઓ માટે તે એક દિવસની 
સફર માટે યોગ્ય છે. 

અન્ય પ્રખ્યાત પર્યટન સ્થળો: ઉપરોક્ત 
સિવાય મહેસાણા જિલ્લામાં શ્રી 
ચિમનાબાઈ સરોવર-ખેરાલુ/ અલખ 
દરબાર સાધના આશ્રમ-ખેરાલુ, 
સ્વામિનારાયણ મંદિર-વડનગર, શ્રી 
પાર્ચ્વનાથ જેન મંદિર-ધિણોજ, મોટા 
મહાદેવ મંદિર-ધિણોજ, દાઉદી બૌહરા 
દરગાહ-ધિણોજ, અજુનબારી દરવાજા- 
વડનગર, વડનગર મ્યુઝિયમ, સોમનાથ 
મંદિર-૧ડનગર, અમરથોલ દરવાજા- 
વડનગર, પિઠોરી દરવાજા-વડનગર, 
સંભવનાથ જેન મંદિર-તારંગા, સ્વામી 
વિવેકાનંદ તળાવ અને સ્વામી વિવેકાનંદ 
પાર્ક-મહેસાણા, ભીમનાથ મહાદેવ 
મંદિર-મહેસાણા, જલારામ મંદિર- 
પાલાવાસણા અને સ્નો પાર્ક-મહેસાણા 
પ્રખ્યાત જોવાલાયક સ્થળો છે. 


ઉપસંહાર 

ચાવડા વંશના રાજપૂત 
મેહસાજી ચાવડાએ મહેસાણાની 
સ્થાપના કરી હતી. તેમણે ઇ.સ. 
૧૩૫૮માં શહેરનું તોરણ અને મંદિર 
બંધાવ્યું હતું. તેનું વર્ણન ૧૯૩રમાં 
જયસિંહ બ્રહ્મભટ્ટે કર્યું હતું. ગાયકવાડે 
વડોદરા જીતીને પાટણને ઉત્તર 
ગુજરાતનું સંચાલન મથક બનાવ્યું હતું, 
જે પછીથી કડી અને ત્યારબાદ 
૧૯૦૨માં મહેસાણામાં ખસેડાયું હતું 
1])/8801', 195: 23-29). 
મહેસાણાએ અનેક રાજા-મહારાજાઓ 
જોયા છે અને તેમના દ્વારા નિર્માણ 
કરવામાં આવેલ સ્મારકો અને સ્થાપત્યો 
પણ. જે આજના આધુનિક માનવને 
પોતાની તરફ ખેચે છે. એટલે 
મનોરંજન અને ફરવાના શોખનો માટે 
મહેસાણામાં ૩૦થી પણ વધુ મનોરંજક 
અને એતિહાસિક સ્થાપત્યોને લગતા 
જોવાલાયક સ્થળો આવેલા છે. 


20૪૯ | 37 


રિ૦ડ૦૮/7૮/ ૦૪7: 0/0///7€ /7૦0ઇ//790/ ૦7 1/ઇ/£/7/5૮//0///770/1/ 5//8/2€૮#ડ (/7૦૦/' રર૦1//૦11/27/ 


ર૯૦ડ૯તા' ઉપા।'૫: પબ૦ાંપા1૧૯-17, 15ડ૫૦-1, 111€-2023 (155[૫1:2349-266)() 


સંદર્ભસૂચિ 
કનૈયાલાલ, (1957), મહેસાણા (પ્રાચીન- 
અર્વાચીન), મહેસાણા: જય જ્ઞાન 


વસાવડા, ) .ટી.ડી2017 ,(થોર પક્ષી 
અભયારણ્ય રક્ષિત વિસ્તારના વ્યવસ્થાપન 

માટે સલાહ સમિતિની રચના, 
ગાંધીનગરવન અને પર્યાવરણ વિભાગ : 


1ેહ્ડદ્યાં,[/.53. ત્રાઉ 1.5. લાનત (1954), 
10010110 /૫1ત 50૯ંદ્વા ૩301૪૦ 01 
17015દ્ઞા દ્વ ઝિંડાનલા, 30110૮1: 1110 
ઊઊતાત્વા 5૭૦૦૦€)? 0 #ટ્ા1લપાં॥ાદ્વા 
1001011105 


૬11, 191. #ઉપ્દ્યૉદ્વપદ્વવા1 (2002), 51011- 
1011010 દ્વા [00ત0ાલાદ્વ (0ા]ત્ર1), 
ઊદ્વાટ્ટદ્વાત્ત - 101. 197 11) - 
શ૫ટુપડ! 2002 


પીંડદ્ઞા', 7060 લદ્વયાતં 11111111 
4311 (2009), 501 10111[01€ દ્વા 
100001: /1 0વતંલ 11 310100, 
4૫10111૯૯00'€ 111105 50૦0 હ 
1૦00010 (10): 34-39 


[3 ])2201,%૪ 5.53. (19/5), ઉદ્વવ 
1150110 0701001 /05દલ્ઞાદ્ઠ ₹01- 
5, 411110૯6દ્વ0દ્વવ: 1ૅંટ્ાળ્ાં 1101 
01 ઊઊવાંત્ે, ૪૦૫૯1111101 01 1 


દ્ઞા1ાલ, [001દ્વા (2011), 50 
01 10૯518 €૮0દ01) 0 ળાદ્વાભં 
1)તા1 ૪5 #લપદ્યા €01111દ્ઞા॥ાત /10દ 
1111૪11011, £11110ઉંદ્જ0ટ્વવ: 
12€1010[010011 511[0[0011 €૯110"€ 


911પદ્ઞાટાં, ૧5 હ બળાદ્ઞાહાં0દ 
શડા11, (2021), 75505511011 01 
પ1તા લ 1દ્દ 1 1દાહાઇત 111 
101€51 પ1 1 "ર1૦૦ 10 €ૌદ્વાટ€ 11 
1 ઉં 105૯0 ટ્વાર્ત 11 ત €0૦૯1' 12- 
70૫11 04 “4001૯ 1201051 
1001020 (૦14135), ૪0 9, 1૫0. 
(2021) 122 -28 


911, £. 4. (2014), 1વા1લ 
(1"'0૫॥ઉંપ7દ્વા€' 131'001101'€ [110561 
1511તલ 10]|દ્ાદ્વં, /1100ઉદ0દ્ઞવ: 
11115117 01 દ્વા 1૨250111005, 
લ્યા €લતા।દ્ા 1[૦ટાં01, 
(૦૦૯1૧110011 01 11ૉદ્વ 


20૪૯૦ | 38 


રિ૦ડ૦૮/7૮/ ૦ઇ/#/: 0/0///7€ 7૦0ઇ//7007 ૦7 1/ઇ/£/7/5૮//0///770/1/ 5//8/2€૮#ડ (/7૦૦૮/' ₹ર૦1//૦11/27/ 


